ÆFTSAGA 


JÓNS GISLASONAR, 


PRÓFASTS OG RIDDARA. 


EPTIR 


ÞORLEIF JÓNSSON, 


-r 


dt 


HKUI p0 RTEKTÖAT 


fkn 


Að BARA A 


= A 


Jón Gíslason er fæddur 15. dag December- 
mánaðar 1766! að Svignaskarði í Mýrasýslu. For- 
eldrar hans vóru Gísli bóndi Jónsson og Guðrún 
Jónsdóttir, hann var orðlagður á sinni tíð að karl- 
mennsku og spaklyndi. þau vótu komin af ráð- 
vöndu bændafólki í Borgarfirði, en í framættir af 
hinum gömlu höfðingjum landsins. þá bjuggu þau 
hjón á móti Sigurði presti Þorleifssyni, sem áður 
hafði verið prestur að Staðarhrauni. Hann hafði 
mist þar prestskap fyrir ofsnemma samsængun með 
konu sinni, og flutzt sama vorið að Svignaskarði. 
þessum hjónum átti Jón gæfu sína að þakka; því 
þegar Sigurður prestur fluttist þaðan árið 1770, og 
hafði fengið Hvalsnesþíng í Gullbríngusýslu, tók 
hann barnið með sér og gekk því síðan í bezta 


1) Þetta ártal er eptir æfisögubroti, er hann hefir sjálfur 
samið, og ber það saman við ágrip það er hann samdi, 
þegar hann tók prestsvígslu. En eptir skólavitnisburði 
hans getur þetta ekki komizt heim, því þar er hann 
árið 1789 talinn 19 ára, og ætti hann eptir því að vera 
fæddur 1770, en vér fylgjum hans eigin sögn, sem ef- 
laust mun réttari 


4 


föður stað!. þar dvaldi Jón hjá fósturforeldrum 
sínum í þrjú ár, því þá vóru Hrepphðlar veittir sira 
Sigurði, og flutti hann sig þangað í fardögum 1773. 
þar var sira Sigurður í 12 ár, þangað til árið 1786, 
að honum var veitt Hjarðarholt í Dalasýslu, og 
dvaldi Jón Gíslason öll þau ár heima hjá fóstra 
sínum. Um úngdómsár hans verður lítið sagt, því 
í æfisögu ágripi sínu getur hann þeirra lítið, nema 
að því einu, að fóstri sinn hafi varið allri ástundun, 
og kostað öllu til að mennta sig sem bezt undir 
skóla. En af gömlum bréfum sést, að pilturinn 
hafi snemma þótt efnilegur og námfús, svo hann 
þegar á únga aldri hafi sýnt mikla löngun til bók- 
mennta. Af þeim verður það og ráðið, að sira 
Sigurður hafi komið honum heim að Skálholti, . á 
meðan skólinn var þar, og fengið leyfi Dr. Finns 


1) í æfiágripi sínu segir Jón prófastur Gíslason sjálfur þannig 
frá: „Svo vildi til, að sömu nóttina og eg fæddist, 
gjörði hastarlega, upp úr logni og hélufalli, svo ófært 
veður, að enginn vegur var til að sækju yfirsetukonu 
þá, sem þar Í sveit var almennt brúkuð og foreldrar 
mínir ætluðu að sækja. Vóru þá ekki önnur ráð en að 
leita prestskonunnar, svo hún tók mig þá frá skirninni 
og ól mig upp einsog sitt eigið barn." — Enda kannaðist 
hann við þenna velgjörning fósturforeldra sinna, og 
reyndist þeim einsog beæti sonur þegar þau þurftu með; 
var samlífi þeirra svo ástúðlegt, að það er að minnum 
haft enn meðal þeirrar kynslóðar sem nú er uppi í 
Hvammssveit. 


5 


biskups til þess hann væri þar tíma að vetrinum 
og nyti tilsagnar kirkjuprestsins, eða þá conrectors 
eptir því sem á stæði. En þó hann hafi þannig 
dvalið með köflum í Skálholti, lítur svo út sem sira 
Sigurður hafi mest og bezt unnið að undirbúningi 
hans undir skóla tvö seinustu árin sem hann var 
heima hjá fósturforeldrum sínum í Hrepphólum!. 
Árið 1786 flutti sira Sigurður sig frá Hrepp- 
hólum vestur að Hjarðarholti í Dölum, kom hann 
þá Jóni fóstursyni sínum sama haustið í skólann, 


1) í æfiágripi sínu segir hann um sira Sigurð: „Me sicut 
proprium filium educans, inprimis lingvæ latinæ elemen- 
tis, duos fere annos informavit''. Í Skálholti kynntist 
hann fyrst við Dr. Hannes biskup Finnsson, sem þá 
var orðinn aðstoðarmaður föður síns, og var það af 
tilviljun: „Eg var? segir hann „að leika mér með 
skólapiltum, og höfðum við komizt í dómkirkjuna, og 
lötum þar heldur gapalega, þegar við allt í einu viss- 
um ekki fyrr af en einhver kom að dyrunum. Allir 
þutu til handa og fóta í leynigang, sem lá úr kirkjunni 
til bæjarins, nema eg; eg fór hægt á eptir, og þegar eg 
kom á ganginn, fann eg biskupinn og heilsaði honum. 
Hann spurði mig, hvar eg hefði verið, en eg sagði 
satt einsog var. Daginn eptir var piltum refsað fyrir 
það þeir hefði látið illa í kirkjunni, og verið nærri 
búnir að fella biskupinn, þegar þeir ruddust út, en 
ýngri biskupinn kallaði á mig og sagði: „þú gjörðir 
rétt að játa frómlega yfirsjón þína, og haga þér síðan 


siðsamlega, þú skalt eiga mig að ef lifum"", enda var 


(7) 


hann mér sem góður faðir upp frá því. 


6 


sem þá var nýlega fluttur frá Skálholti til Reykja- 
víkur. Í skóla var Jón einúngis þrjú ár, og var út- 
skrifaður þaðan með góðum vitnisburði af Gísla 
rector Thorlacius; er vitnisburður hans dagsettur 
á alþíngi 13. Juli 1789 og prédikunarleyfi 26. s. m. 
Meðan Jón Gíslason var í skóla, mun hann ávalt 
hafa á sumrum haldið til heima hjá fóstra sínum 
í Hjarðarholti; en eptir að hann var útskrifaður 
fór hann alfarinn vestur til hans, og tók þá til að 
stunda bókmenntir, einkum guðfræði; verður það 
bæði ráðið af bréfum Ólafs prófasts Einarssonar, 
og einkum af því, að hann hafði jafnaðarlega bækur 
að láni frá Markúsi stiptprófasti Magnússyni í Görð- 
um. Enda segir hann sjálfur svo frá, að hann hafi 
snemma fundið, hvað skólamenntunin, sem þá var 
kostur á að fá í Reykjavík, hafa verið ónóg, og 
það hafi verið fyrsta verkið sitt, eptir að hann var 
kominn úr skóla, að útvega sér með ráði góðra 
manna hentugar bækur, til að halda því áfram sem 
byrjað var í skólanum. 

' Árið eptir að Jón Gíslason kom úr skóla gipt- 
ist hann (4. Octbr. 1790) Hallgerði Magnúsdóttur 
prests, Einarssonar sýslumanns í Strandasýslu, 
Magnússonar sýslumanns í Snæfellssýslu. Tók 
hann þá við búi í Hjarðarholti af fóstra sínum, 
eða var fyrir því að mestu, þangað til hann að 
tveimur árum liðnum tók við því algjörlega, þegar 
sira Sigurður kallaði hann 1792 sér fyrir aðstoðar- 


7 


prest, og arfleiddi hann og. annað fósturbarn sitt 
— því hann var barnlaus — að öllum sínum fjár- 
munum kvikum og dauðum, með þeim skilmála, 
að þau sameiginlega stæði straum af sér og konu 
sinni meðan þau lifði. Sýndi sira Sigurður í þessu 
sem öðru, að hann vildi með öllu móti efla fóst- 
urson sinn, og láta honum allt í té, sem í hans 
valdi stóð. Hann var búinn að ala Jón Gíslason 
upp sem eigið barn sitt, kosta hann til menningar 
í skóla, og eptirlét honum nú þriðjúng. brauðsins, 
og alla heimajörðina til leigulausrar ábúðar, eins- 
og sést af köllunarbréfi hans dags. 2. Juli 1792. 
Var því Jón Gíslason vígður um haustið af biskupi 
Dr. Hannesi Finnssyni 24. dag Septemberm. sama 
árið. Hefir biskup gefið honum í vígslubréfinu 
mikið góðan vitnisburð fyrir lærdóms framfarir; 
tók biskup einkum fram með lofi ræðu þá er hon- 
um var fyrirsett að halda út af 1. Cor. 15, 10. þó 
nú liti svo út, sem sira Sigurður væri. búinn að fá 
vilja sinn fram á fóstursyni sínum, má samt sjá 
það af gömlum bréfum, að honum hefir komið til 
hugar, að afsala sér brauðinu sama árið, og treyst 
því, að fóstursonur sinn mundi öðlast það, ef til 
vildi, fyrir tilstilli Dr. Hannesar biskups. þetta 
drógst samt í tvö ár, þángað til 2. Juli 1794, þá 
afsalaði hann sér stað og kirkju, en áskildi sér 
þriðjúng brauðsins föstu inntekta, og varð þá sira 
Jón Gíslason svo heppinn að öðlast veitingu fyrir 


8 


brauðinu, dags. 4. Octbr. s. á., en það var líka 
nokkrum ókostum bundið: Svo stóð á, að sira Sig- 
urði hafði verið veitt brauðið eptir sira Gunnar 
prófast Pálsson, sem flosnaði þar upp í harðind- 
unum 1785, vóru þá kirkjujarðirnar komnar flestar 
í eyði, 30 kúgildi fallin, og prestssetrið að því skapi 
illa af hendi leyst; þetta var sira Sigurði gjört að 
skyldu að færa í lag, því honum var boðið brauð= 
ið, sem alþekktum búsýslu- og dugnaðar-manni, 
með því móti, að hann bætti prestakallinu upp það 
tjón sem það hafði orðið fyrir. þegar nú sira 
Sigurður sagði af sér, vantaði allmikið til, að 
hann væri búinn að gjöra það, sem hann hafði 
skuldbundið sig til, því í veitíngarbréfi sira Jóns 
fyrir Hjarðarholti er honum gjört að skyldu meðal 
annars að bæta við íí kúgildum, sem enn vönt- 
uðu á hjáleigurnar, sem prestsetrinu fylgdu'. þessa 
skilmála uppfyllti hann trúlega, því á þeim sex ára 
tíma, sem hann var prestur í Hjarðarholti, hafði 
hann ekki einúngis bætt prestakallinu kúgildin, 
heldur og byggt upp tvær eyðijarðir og hresst 
við hús hinna, sem öll höfðu lasnazt í harðindun- 
um og fellinum 1785. Í Hjarðarholti vegnaði sira 


1) Sira Sigurður hafði lagt til frá sjálfum sér níu kúgildi, 
en fengið leyfi yfirvaldanna um, að þau þyrfti ekki 
að vera alls nema 20, og mun hann hafa sagt af sér 
með þeim skilmála, að eptirmaður sinn bætti hinum 
ll við sem vöntuðu. 


9 


Jóni vel á allan hátt, og mun hafa unað þar vel 
hag sínum, enda var hann þá á fegursta aldurs- 
skeiði; en þó mátti hann líða þar þá raun, að 
missa konu sína Hallgerði á bezta aldri eptir tæpa 
sex ára sambúð; því hún dó af barnsförum nóttina 
milli hins 10. og 11. Julimán. 1798, 37 ára að aldri. 
Var sira Jóni þessi missir því tilfinnanlegri, sem hann 
mátti þar sjá á bak einhverri hinni gáfuðustu og 
framtakssömustu konu, því í búsumsýslu og fram- 
takssemi mun hún hafa átt fáa sína líka. þau 
höfðu átt saman fjögur börn, það var: 

1) Guðrún, fædd ;. Juli 1791, giptist hún Jóni 
bónda Þórðarsyni prests frá Hvammi í Norð- 
urárdal, og áttu þau saman þrjár dætur: Helgu, 
Guðbjörgu og Guðrúnu. 

2) Helga, fædd 15. Octobr. 1792; hún átti Sig- 
urð bónda þorbjörnsson frá Lundum í Borgar- 
firði; þau áttu nokkur börn, sem dóu á únga 
aldri, nema Sigurðr bóndi í Sælíngsdalstúngu. 
Hún dó hjá bróður sínum í Hvammi ekkja 
7. Aprilmán. 1852. 

3) Þorleifur, fæddur 8. Novemberm. 1794. Hann 
vígðist árið 1819 4. Juli, og varð aðstoðar- 
prestur föður síns, en síðan, árið 1822, að- 
stoðarmaður hans í prófasts embættinu, og 
er nú prófastur í Dalasýslu og prestur Í 
Hvamms prestakalli. Hann giptist árið 1824 
Þorbjörgu Hálfdanardóttur prests, Oddssonar 


10 


prests á Reynivöllum í Kjós. Komust átta börn 
þeirra til aldrs og var elztur þeirra Jón, er 
fyrst var prestur í Fljótshlíðar þíngum, en síðan 
á Ólafsvöllum, og andaðist 13. Febr. 1860. 

4) þórunn, fædd 8. August 1797, kona Hannesar 
prests Árnórssonar, prófasts í Vatnsfirði, er 
síðan var prestur á Stað í Grunnavík. þau 
létu eptir sig fjögur börn og lifa þrjú af þeim. 
Hún dó árið 1842. 

Þannig var þá sira Jón Gíslason orðinn ekkill 
með fjórum úngum börnum, eptir átta ára hjónaband 
og sex ára prestsskap í Hjarðarholti, svo hagur hans 
sýndist heldur að verða örðugur og efni að ganga 
til þurðar. En bráðum hlotnaðist börnum hans aptur 
ástríkasta móðir og honum ástúðlegasta kona, því 
árið 1799 14. dag Julim. giptist hann í annað sinn 
Sæunni, dóttur Einars prests þórðarsonar í Hvammi, 
og Bjargar, systur Bjarna landlæknis Pálssonar. 

þó Jón prestur Gíslason hafi unað vel hag 
sínum í Hjarðarholti, samt, þegar tengdafaðir hans 
sira Einar þórðarson í Hvammi hafði fyrir ellisakir 
sagt af sér Hvamms prestakalli, og mælt kröptug- 
lega með aðstoðarpresti sínum Jóni Ketilssyni, svo 
hann fékk þetta brauð árið 1800: lét sira Jón Gísla- 
son í Hjarðarholti leiðast til við nafna sinn Jón 
prest Ketilsson að hafa við hann brauðaskipti, svo 
hann eptir veitíngarbréfi dags. 14. Decbr. 1801, 
flutti í fardögunum 1802 að Hvammi, og mun það 


11 


hafa mest knúð hann til brauðaskiptanna, að tengda- 
foreldrar hans vóru orðin gömul og örvasa, en hann 
þá nær að rétta þeim hjálparhönd í Hvammi, sem 
þó ekki þurfti á að halda, því Einar prestur dó 16. 
Decbr. um veturinn, en kona hans 10. April um 
vorið, áður en sira Jón kom að Hvammi. 

þannig komst þá sira Jón Gíslason að Hvammi 
í Hvammssveit, og þjónaði hann síðan í þessu brauði 
sem prestur í 39 ár, fyrst einn og síðan með að- 
stoð sonar síns, einsog síðar mun sagt verða. 
Fyrstu árin þar, og ef til vill lengur, mun hann 
heldur hafa átt erfitt, því bæði var það, að hann 
vildi sem mestu til kosta, að hressa við prests- 
setrið, sem mikið hafði gengið til þurðar á seinni 
árum sira Einars, er bæði var félítill og fjörgamall 
þegar hann sagði af sér, og annað það, að sira Jón 
hafði þúngt heimili, því bæði vóru börn hans fjögur 
úng, og foreldrar hans og fósturforeldrar algjör- 
lega til hans komnir. Sira Sigurður fluttist með 
honum frá Hjarðarholti ásamt konu sinni og vóru 
þau hjá honum til dauðadags í Hvammi; var það 
hvorttveggja, að þau höfðu gengið sira Jóni í for- 
eldra stað, enda gekk hann þeim og Í sonar stað, 
og minntist jafnan fósturforeldra sinna með virð- 
íngu og þakklátsemi. 

Sigurður prestur dó í Hvammi 21. Marts 1817, 
83 ára, og kona hans 27. April 1818, 98 ára gömul. 
Foreldra sína hafði sira Jón líka tekið á hans fyrstu 


12 


búskaparárum, snauða og örvasa, og stóð hann 
straum af þeim þangað til þau dóu fjörgömul. Má 
af þessu ráða, að sira Jón muni fremur hafa átt 
við erfið kjör að búa, og lítið getað framkvæmt af 
því, er hann bæði hafði skap og vilja til; þegar 
menn einnig gæta þess, að hin fyrstu ár aldar 
þessarar vóru þúngbær landsbúum á margan hátt, 
harðæri var opt mikið, ófriður í útlöndum og mikill 
skortur á aðflutningum. þeir, sem því áttu örðugt 
á einhvern hátt, eða höfðu lítið við að styðjast, 
þóttust gjöra vel, ef þeir gátu með góðu móti 
haft ofan af fyrir sér og sínum. Samt reyndi hann 
þegar, eptir því sem varð, að hressa við hús stað- 
arins og bæta túnið, sem bæði var fallið í órækt 
og mjög af sér gengið af skriðufalli og hirðingar- 
leysi. Um þessar mundir var líka farinn að vakna 
áhugi einstakra manna með jarðarrækt og garð- 
yrkju; bæði hafði hið danska búnaðarfélag hvatt 
til þess með verðlaunum, og líka höfðu stöku menn 
gengið undan öðrum með góðu eptirdæmi, t. a. m. 
Magnús Ketilsson sýslumaður í Búðardal og fleiri, 
en samt var svo ástatt, þegar sira Jón kom að 
Hvammi, að varla mun nokkurstaðar hafa verið kál- 
garður á bæ í hans sóknum, auk heldur önnur fyr- 
irtæki til jarðabóta; en hann sýndi með sinni að- 
ferð, að það er satt, að prestsins dæmi megnar 
mikið, því óðar en hann fór að hressa við hjá 
sér, byggja kálgarða, bæta tún og fleira, fóru aðrir 


13 


að smátaka það eptir, svo það mun mega með 
sanni segja, að hann hafi í því, eins og fleiru, gjört 
„mikið gagn á því svæði, sem honum var fengið 
til umráða. 

Af þessu má það ráða, að sira Jón hafi um 
þær mundir mátt óhætt teljast hinn helzti prestur 
í héraðinu, enda völdu prestar sýslunnar hann í 
einu hljóði til prófasts árið 1816, og er erindisbréf 
hans dagsett 5. dag Maimán. það ár '. þó hann nú 
væri þegar orðinn fimmtugur að aldri og þjónaði 
einhverju hinu örðugasta braaði, lét hann það ekki 
aptra sér frá að rækja þetta embætti með þeirri 
samvizku- og reglu-semi sem honum var eiginleg, 
og sanna það enn embættisbækur hans, og bréf 
þeirra sem yfir áttu að segja, að hann hvervetna 
með frómlyndi og alúð leysti það af hendi sem 
honum var fyrir trúað. 

Að vísu kom margt það fyrir, sem gjörði 
honum þetta embætti heldur örðugt og umsvifa- 
samt, og ef til vill, þeim mun örðugra, sem hann 


1) Í privat-bréfi, sem vér höfum fyrir oss, skrifar Geir 
biskup Vídalín honum 12. Mai 1816 þannig: „Af alhuga 
óska eg bæði yður, mér og öllum hlutaðeigendum, til 
lukku og blessunar með prófasts embættið. Þó yður 
kunni, jafnvel nú strax, að mæta örðug verk og ógeð- 
feld, tel eg það happ að fá yður í þetta embætti, og 
álít eg skyldu mína, að gjöra yður það svo léttbært, 
sem mér er kostur á." 


14 


ekki ætlaði öðrum það, sem svo langt var frá skapi 
hans, og átti því bágara með að varast; en það 
munum vér samt fullyrða, að hann hafi hvorki- 
þurft að bera kinnroða fyrir þau né önnur störf sín 
í embættinu '. Samt sem áður sýndi hann, jafn- 
vel á hinum efri árum, að hann var kjark- og 
þrek-maður, og vílaði ekki fyrir sér að leggja út 
í nytsöm fyrirtæki, ef hann sá að þau mundi að 
gagni koma, sem margur í hans sporum mundi 
hafa vílað fyrir sér. Vér höfum getið þess áður, 
að hann varði öllum kföptum til að hressa við prests- 
setrið, og sparaði til þess hvorki fé né fyrirhöfn. 
Nú varð þetta honum þeim mun léttara, sem hann 
hafði fengið aðstoðar mann, þar sem var sonur 
hans, sem hann hafði tekið sér fyrir aðstoðarprest 
1819, og styrkti föður sinn með ráð og dáð. 
Vér megum fullyrða, að árin 1819—24 hafi þeir 
feðgar sameiginlega varið miklu fé og ekki alllít- 
illi fyrirhöfn til þess, sem lengi mun bera menjar 
þeirra í Hvammi. Prestssetrið var af sér gengið 
og niður nídt, einsog áður er sagt; ekki hafði 
túngarðs spotti hlaðinn verið, og ekki ein þúfa 
verið sléttuð, en nærri því þriðjúngur túnsins ónýttur 


1) Vér gætum eptir skriflegum skilríkjum fært mörg dæmi 
þessu til sönnunar; en þau eru þess eðlis, að þau þola 
ekki, enn sem komið er, dagsins ljós. 


15 


af skriðufalli. þetta hafði sira Jón lengi séð og 
byrjað að bæta, og á þessum árum heppnaðist 
þeim feðgum að umgirða túnið, og bæta það svo, 
að ónýtar urðir urðu nú að töðuvelli. Vér getum 
því eigi annað séð, en að hann hafi verið vel kom- 
inn að verðlaunum þeim, sem hið. kgl. búnaðar 
félag veitti honum árið 1824, með því að senda 
honum silfurbikar með ágröfnu letri: „For for- 
tjenstfuld Jorddyrkning í Ísland". þó sira Jón Gísla- 
son gæfi sig þannig mjög við búnaðarefnum og 
jarðarrækt, getum vér enganveginn talið hann með 
þeim prestum, er sökkva sér með öllu ofan í bún- 
að, en leggja þá minni alúð á hin andlegu störf- 
in; því hann var þvert á móti, og hafði alla tíð 
verið, miklu hneigðari fyrir bókmenntir en bús- 
umsýslu. Má það ráða af því, að hann varði ár- 
lega töluverðu fé til bókakaupa. þjóðverska túngu 
nam hann þegar Í skóla af þýzkum skósmið, er 
hann var hjá á fæði, en ensku byrjaði hann á 
gamals aldri að læra, til þess að hafa not af þeim 
bókum er ritaðar vóru á því máli. þetta mun hafa 
að sumu leyti hyllt undir það, að hann gaf frá sér 
búskap árið 1824, og var hann síðan í húsmenn8ku 
hjá syni sínum, sem einnig hafði verið eptir beiðni 
hans settur honum fyrir aðstoðarmann í prófasts 
embættinu árið 1822. þó að liti nú þannig út, 
sem Jón prófastur Gíslason hefði því láni að fagna, 
mörgum fremur, að geta notið ánægju og rósemi Í 


16 


elli sinni, og unnið með kyrð að þeim störfum 
sem honum vóru á hendur falin, og hann ávalt 
kostaði kapps um að rækja sem bezt, þá fannst 
honum staða sín enganveginn svo hæg. Aldrei 
hafði hann efnaður orðið !, því efni hans höfðu 
heldur gengið til þurðar hans fyrstu ár í Hvammi, 
en aukizt; síðan sleppti hann nokkru af tekjum 
brauðsins við son sinn, og má nærri geta, að tveir 
menn hafi ekki verið ofsælir af því, sem einum 
hafði sjaldan áður veitt af. Á hinn bóginn mættu 
honum einnig, einkum á árabilinu 1830—-40, yms 
aðköst, er honum því síður gat geðjast að, sem 
hann í öllu rækti vel embætti sitt, enda var hann 
þá líka kominn á þann aldur, sem flestir kjósa að 
lifa í ró og friði hjá vinum og vandamönnum, 
heldur en sjá sig og þá flækta inn í óþarfa umstang 
og vafninga. Mun hann því á þeim árum hafa 
farið því á flot, að losast við prófastsembættið, 
sem þó ekki varð af fyrr en hann fór alfarinn frá 
Hvammi. 

Árið 1840 hinn 6. dag Januarmán. missti Jón 
prófastur Gíslason konu sína Sæunni Einarsdóttur. 
Hún var fædd árið 1763 á Tjörn í Svarfaðardal, 
var faðir hennar, sira Einar þórðarson, þar þá 
prestur, en fluttist þaðan ársgömul með foreldrum 


1) (Aldrei var eg ríkur'', segir hann í æfisögubroti sinu, 
„nema af blessun Drottins. Hún var mér allt'. 


17 


sínum að Hvammi í Hvammssveit, og ólst þar upp 
hjá þeim til fullorðins ára. Síðan fór hún til móð- 
urbróður síns Ásmundar prests Pálssonar á Auð- 
kúlu í Svínadal, og var þar bústýra hans í 19 ár, 
þangað til hann dó 1798. Fór hún þá vestur 
til föður síns og giptist Jóni presti Gíslasyni 
(1799). Höfðu þau þá lifað saman í ástríku 
hjónabandi í rúm 40 ár. Hún var orðlögð kona 
fyrir gáfur, guðhræðslu og góðsemd við alla, 
enda var hún harmdauði, því henni unnu allir 
hugástum sem til hennar þekktu. Stjúpbörnum 
sínum var hún bezta móðir, og sýndi ekki einúngis 
þeim, heldur og einnig börnum þeirra óþreytanlega 
ást og umhyggju. Engan gat hún auman litið án 
líknar, og því hneigðist ekki hugur hennar til að 
safna auðæfum þessa heims, enda brast hana ekki 
ráðdeild og hyggilega sparsemi til að verja efnum 
sínum, til þess að geta látið sem mest gott af sér 
leiða. þannig var þá sira Jón orðinn ekkjumaður 
í annað sinn. Nú var hann búinn að vera í Hvammi 
undir 40 ár, og hafði unað þar vel hag sínum, en 
samt sem áður festi hann þar ekki yndi lengur, og 
sókti á öndverðum vetri 1840 um brauð, er losnaði 
á Vesturlandi, sem honum þó ekki hlotnaðist; 
sókti hann síðan um Breiðabólstað á Skógarströnd, 
sem honum var veittur 23. Januarmán. 1841. Að 
vísu furðaði margan á því, að hann þannig á 
gamals aldri skyldi rífa sig upp frá Hvammi; en 
2 


18 


það mun sannast er hann segir sjálfur í bréfi til 
kunningja síns: „að hann vildi reyna að komast 
þangað, sem hann gæti haldið aðstoðarprest sem 
sér væri ekki vant við; því heldur sem hann vonaði, 
að sonur sinn fengi Hvamm eptir sig". þetta varð 
líka orð og að sönnu, því 13. dag Martsmán. sama 
árið var Þorleifi prófasti syni hans veitt brauðið, 
og tók hann við því af föður sínum í fardögum 1841. 

þannig fór þá Jón prófastur Gíslason frá „sínum 
kæra Hvammi“ er hann svo kallaði, og sagði hann 
svo sjálfur frá, að fátt hefði sér þýngra fallið, en 
að yfirgefa, eflaust í seinasta sinni, það heimili og 
bygðarlag, er honum hafði verið svo farsælt og 
ánægjusamt á margan hátt, en fara nú nærri 76 
ára gamall að fremur örðugu brauði og vera þar 
mörgum ókunnugur. En þó hann þannig kviði um- 
skiptunum, megum vér fullyrða, að þau urðu hon- 
um ánægjufull og léttbær. Sóknarmenn tóku við 
honum báðum höndum, sem æruverðum öldúngi, 
og kepptust um að sýna honum alla vinsemd og 
góðvild '; sama gjörði og presturinn sem þaðan 
fór þá í orði og verki. Jón prófastur Gíslason 
kom 18. Maimán. að Breiðabólstað, og var settur 


1) Breiðabólstaðar sóknarfólk átti sannarlega þann góða 
vitnisburð sem þessi orð eru bygð á, og sem Jón pró- 
fastur gaf þeim ávalt,- það getum vér sannað með 
mörgum skriflegum skyrteinum frá hans hendi. 


19 


inn í kallið 23. s. m. af Jóni prófasti Guðmunds- 
syni á Helgafelli, en heilsaði sóknum sínum á 
Hvítasunnudag hinn 30. Sama sumarið 29. dag 
Septembermánaðar giptist hann einnig í þriðja sinn 
Mad. Solveigu Eyjólfsdóttur, er fyrr hafði verið kona 
Gríms prófasts á Helgafelli, en farið til Jóns pró- 
fasts um vorið fyrir bústýru, þá hann kom að 
Breiðabólstað. Vér getum með sanni sagt, að 
það hafi verið mikil gæfa fyrir hann í elli sinni, að 
fá þessarar orðlögðu dugnaðar- og góðsemdar- 
konu, enda kannaðist hann og við það sjálfur. 
Þegar Jón prófastur Gíslason hafði einsamall 
þjónað í tvö ár á Breiðabólstað, treystist hann 
ekki lengur að vera aðstoðarlaus, og tók sér fyrir 
aðstoðarprest Tómás stúdent þorsteinsson 24. 
Juni 1843, sem þjónaði síðan með honum þangað 
til hann sagði frá sér brauðinu. þetta ár hlotn- 
aðist honum sá heiður, að konúngur gjörði hann 
að Riddara Dannebrogsorðunnar 29. Aprilmán., var 
hann þá orðinn nýlega Jubil-kennari ', og veitti 
þá stjórnin honum líka sama árið 31. d. Junimán. 
60 rd. styrk, sem við hélzt árlega á meðan hann 


1) Í Septembermánuði 1842 hölt hann „Jubil-prödikun" 
á báðum kirkjum sinum, og lagði út af sama texta og 
honum hafði verið fenginn til vígsluræðu, fyrir réttum 
50 árum, en það var: 1. Cor. 15, 10 eins og áður 


er sagt. 
gr 


20 


lifði. Varð þessi styrkur honum því nauðsynlegri, 
sem hann nú ekki treystist lengur að þjóna prests- 
embætti fyrir elli sakir, og afsalaði sér brauðið að 
öllu leyti, 31. dag Augustmán. árið 1846, einúngis 
með þriðjúngi inntekta og lítilfjörlegum hlynnindum 
að auki; samt þjónaði hann Breiðabólstað með 
aðstoðarpresti sínum árið eptir, þangað til eptir- 
maður hans kom í Júlím. 1847, hafði hann þá 
þjónað prests embætti í samfleytt 55 ár, og á þeim 
tíma skírt 423 börn, en fermt 224, gefið saman 
82 hjón, og súngið yfir 325 dauðum. Auk þessa 
hafði hann þjónað prófasts verkum í Dalasýslu 
rúmlega 25 ár. 

þannig var þá loksins kominn sá tími, að Jón 
prófastur Gíslason gat notið hvíldar eptir löng og 
örðug „störf, og lifað með ró í heiðarlegri elli; 
enda studdu þá flestir að því, að gjöra hon- 
um þúnga elliáranna sem léttbærastan, svo það 
mátti segja, að hann á gamals aldri, þegar hann 
var orðinn sem barn í annað sinn, græddi nýja 
vini og aðstoðarmenn þegar allir æskuvinir hans 
vóru löngu á undan honum í burtu horfnir*. þar 


1) Auk allra sóknarmanna hans, sem jafnan báru hann á 
höndum sér, minnist hann í æfiágripi sínu þakklátlega 
prófasta, sinna þau ár sem hann var á Breiðabólstað, er 
jafnan sýndu honum staka velvild, og umboðsmanns, 
Þorvaldar Sivertsens í Hrappsey. 


21 


að auki var nú hagur hans svo,“ að hann ekki 
þurfti að bera áhyggju fyrir lífi sínu, og hafði sem 
optast þolanlega heilsu. Að sönnu förlaði honum 
eptir því sem ellin sókti á meir og meir, einkum 
með heyrn og minni, en samt mátti svo heita, að 
hann nyti þeirrar heilsu hin seinustu árin, sem 
sjaldgæf er á níræðis aldri, svo að jafnvel seinasta 
sumarið sem hann lifði talaði hann með venju- 
legri ástúð, glaðsinni og fjöri við vini sína og 
vandamenn er til hans komu, skrifaði og las eins og 
hann var vanur, sem dagbækur hans ljóslega votta. 
En seint í Octoberm. 1853 fann hann til lasleika, 
sem hann hafði áður nokkrum sinnum þjázt af, 
sem var hægðaleysi og snertur af steinsótt; varaði 
það í hálfan mánuð, þó létti honum í Novemberm. 
svo hann var þjáníngarlítill, en varð þó vegna van- 
máttar að halda við rúmið venju fremur. Um ára- 
skiptin var hann aptur hressari, en þó ávalt við 
og við þjáður af hinu sama. Í Februarmánuði leit 
svo út sem honum væri að smálétta, svo hann 
fann ekki mikið til áðurnefndra veikinda. En þó 
fór einsog hann árið á undan hafði sagt í bréfi 
til vinar síns: „að sálin vildi til heimkynna sinna 
frá hreysinu, sem þá og þegar væri horfið í skaut 
móður vor allra", því 17. Februarm. fann hann til 
máttleysis og kvefþýngsla fyrir brjóstinu, sem varaði 
í þrjá daga, þángað til hann 20. dag sama mánaðar 
1854 sofnaði út frá þessu lífi með hægu andláti án 


22 


nokkurra sjáanlegra þjánínga; hafði hann þá lifað 
87 ár, 2 mánuði og 6 daga, og sem prestur þjónað 
öð ár, en þar af líka sem prófastur 25 ár. 

Jón prófastur Gíslason var með hærri mönnum, 
réttvaxinn og þrekinn, einkum á hinum efri árum. 
Fríður var hann sýnum og andlitið skapfellilegt. 
Svipurinn var hreinn, og augun blíðleg og glaðleg. 
Hann var bláeygður og smáeygður. Ennið var 
hátt og yfirbragðið rnannborlegt. Kinnbeinin lágu 
nokkuð hátt, nefið í minna lagi og hakan nokkuð 
breið. Hann var varaþunnur og munnnettur, og 
lék ávalt einsog bros á vörunum. „ Kríngluleitur 
var hann og í meðallagi stórleitur. Holdugur var 
hann í andliti og litarfagur jafnvel til elliára; var 
það, einsog allur líkaminn, hraustlegt og vottaði 
góða heilsu. Hárið var framan af æfi hans ljós- 
leitt, en á eldri árum silfurhvítt. Aldrei varð hann 
sköllóttur og hafði mikið hár og þykkt til dauða- 
dags. Sjón hafði hann ávalt hina beztu, og það 
svo, að hann gat jafnvel hið síðasta ár lesið og 
skrifað nafn sitt gleraugnalaus.  Söngróm hafði 
hann í betra lagi og söngeyra gott, var hann því 
bæði í stól og fyrir altari einhver hinn röggsamasti 
klerkur. Með öllu hina ytra vakti hann þannig 
virðingu og var hinn öldurmannlegasti; en auð- 
mýkt og blíða hjartans skein jafnan út úr svipn- 
um, sem ávann elsku og góðan þokka. 

Gáfur hans vóru dágóðar, en greindin enn betri. 


23 


Hugurinn var fjörmikill og nokkuð ör, einsog geðs- 
munalagið. Frá æsku hafði hann verið hneigðari 
fyrir bókmenntir og andleg störf en líkamlega vinnu, 
og þó hann mestan hluta æfi sinnar hefði ekki 
gott færi á, að gefa sig við vísindalegum störfum, 
vóru þau ávalt hans mesta yndi. Skólamenntun 
hans hafði ekki verið mikil, en því fremur jók 
hann svo það sem á brast, þegar hann var úr skóla 
kominn, að hann mátti af gömlum prestum teljast 
eflaust með hinum menntuðustu á sinni tíð. Guð- 
fræði stundaði hann jafnan með innilegri alúð. 
Í latínumáli var hann, einsog margir af hinum 
eldri Íslendingum, ágætlega að sér, og skrifaði 
hann það mál mjög snoturt, bæði í bundinni og 
óbundinni ræðu ', og svo var hann fróður í hinum 
fornu ritum Rómverja, að hann jafnvel á elliárum 
kunni utan að heil kvæði eptir Horatius og Ovi- 
dius skáld.  Guðfræðina stundaði hann, eins og 
áður er sagt, með svo mikilli alúð, samvizkusemi 
og vandlæti við sjálfan sig, að hann skrifaði jafnan 
nýjar ræður til elliára; því þó hann opt og tíðum 
ekki prédikaði beinlínis eptir blöðum, mun hann 
aldrei hafa óviðbúinn í stól farið, svo hann hafi 


1) Eptir hann liggur talsvert safn af latínskum ljóðmælum 
við yms tækifæri. Nokkur hefir hann líka látið prenta 
í tímaritum, þó vér getum ekki nafngreint nema tvö í 
Skírni árið 1833, bls. 100, og 1835, bls. 115. 


24 


ekki skrifað niður inntak ræðunnar og haft það 
fyrir sér, til þess að útlistunin yrði með því skipu- 
legri og greinilegri. Í ræðum sínum tók hann 
sér fremur snið eptir hinum ströngu guðfræðingum 
fyrri hluta 18. aldar, heldur en þeim sem uppi vóru 
um og fyrir næstu aldamót. Hann var gagntekinn 
af helgi og dýrmæti biblíunnar, vóru því ræður 
hans eingöngu biblíulegar, en fráleitur öllum heim- 
spekilegum rannsóknum, og öllum keim seinni 
tíma skynsemistrúar. Eins og trúræknin bjó með 
auðmýkt og einfeldni í hjarta hans, svo vóru einnig 
orðin sem hann talaði í kirkju sinni, en ekki vant- 
aði hann þar röggsemi og vandlæti; studdi að 
því frómlyndi hans og hinir öru geðsmunir, að 
hann dróg ekki dulur á það sem í hjartanu bjó. 
Af þessu má ráða, að hinn enski prestur Dr. Hen- 
derson muni hafa satt að mæla, þar sem hann 
segir um sira Jón Gíslason: „þegar eg kom inn 
til hans, var ritningin fyrir framan hann, og komst 
eg að því, að hann var mjög Þiblíufróður; var 
þar fyrir postullegur andi og trúrækni" !. 

það sem hann gaf sig mest að, næst guðfræð- 
inni, var sagan. Var hann því, einsog margir hinir 
eldri Íslendingar, mjög fróður í sögu Íslands og 
ættfræði. Á ýngri árum hafði hann komizt yfir 


1) Samanber Ferðabók hans Edinburgh 1818, 1, S1-82 og 
J. Möllers Nyt theol. Bibliothek 15. bindi. 


25 


nokkur söfn í þeim greinum, sem hann mun í 
elli sinni hafa látið til kunningja sinna. Sjálfur 
mun hann og hafa safnað nokkru, en eptir hann 
hefir ekki fundizt annað, sem vér höfum orðið 
varir við, heldur en: „Um jubilkennendur á 
Íslandi frá endurbót trúarbragðanna til 
vorra daga', þetta verk byrjaði hann á seinustu 
árum sínum í Hvammi, og hætti við það aptur, 
eins og hann segir sjálfur, af því hann heyrði að 
annar maður var byrjaður á samkynja starfi; en 
hver hann hafi verið vitum vér ekki, því ekki mun 
hann meina safn Dr. Finns biskups um það efni, er 
Mag. Hálfdan Einarsson getur um (sbr. Sciagr. Hist. 
lit. Ísl. bls. 151). Samt nær þetta safn yfir allt 
land, en vantar sumstaðar inn í, einkum þann kafla 
sem er um presta á Austurlandi. Einnig safnaði 
hann jafnframt til „prófasta tals á Íslandi" 
um sama tíma, en það nær að eins yfir Austurland 
og Kjalarnesþing. 

Af prentuðum ritum liggur ekki eptir hann til 
muna; það var hvorttveggja, að hann var ekki í 
þeirri stöðu, að hann gæti heldur en aðrir hans 
líkar látið prenta bækur, enda sá hann að tíminn 
var kominn á undan sér, sem hann hvorki gat né 
gaf um að hlaupa með. Málið var búið að taka 
aðra stefnu en á menntunarárum hans. Hið gamla 
snið, er sómdi sér á 18. öldinni, var nú orðið einsog 


26 


fatasniðið í augum hinnar ýngri kynslóðar í. Samt 
er eptir hann ein ritgjörð í „Ármanni á Alþíngi, 
um að afla innlends fræs af káltegundum", og 
ritlíngur „Um haganlegustu kirkna byggingar", sem 
hann lét prenta á sinn kostnað í Kaupmannahöfn 
1837, og útbýta gefins meðal allra presta og kirkna- 
eigenda á landinu, í þeim tilgangi, segir hann í 
bréfi til Steingríms biskups, að einhver kynni að 
hafa not af því sem reynslan hefði. kennt sér; 
enda hefir sira Tómas Sæmundsson haft sama álit, 
þar sem hann minnist á rit þetta í Fjölni 1838 
bls. 50. Að vísu kann mörgum að sýnast það stórt í 
ráðizt, þar sem höfundurinn í ritlíngi þessum hvetur 
menn til að byggja steinveggi að kirkjum; en 
hann ætlaði að sýna með sínu dæmi, að það væri 
ekki með öllu ófært, því árið 1838 hjálpaði hann 
duglegum manni til utanferðar, sem ætlaði að læra 
smíðar, í því skyni, að hann einnig lærði aðferð 
Dana að höggva grjót og byggja hús af þeim efn- 
um; líka útvegaði hann manni þessum 100 rd. 
styrk hjá stjórninni til að kaupa fyrir verkfæri. 
Reyndar treystist hann ekki til, þegar maðurinn 
kom,- að byrja sjálfur með kirkju sína, því bæði 
skorti þá fé, þegar hvorki fekkst lán né styrkur 


1) Vér viljum enganveginn með þessum orðum kasta skugga 
á hina lofsverðu viðleitni að bæta mál vort núna á 
seinni árum, 


21 


úr opinberum sjóðum, en steintegund sú, er þolir 
að höggvast, var ekki þar að fá, nema svo lítil 
og langt í burtu, svo hann varð að láta sér nægja 
með það, að láta manninn gjöra tilraun, sem sýndi, 
að þetta mætti vel takast '. 

þó að Jón prófastur Gíslason væri nú hneigður 
fyrir bókmenntir og vísinda iðkanir, var hann engu 
að síður ötull og framkvæmdarsamur, einkum á 
hinum ýngri árum. Sparaði hann ekkert til þarf- 
legra fyrirtækja, og var hinn hugaðasti, að leggja 
jafnvel út í það, sem sýndist vera efnum hans og 
kröptum ofvaxið, einsog ráða má af því sem áður 
er sagt um járðarbætur hans í Hvammi. Lét 
hann hvorki vana né aldarhátt letja sig, heldur fór 
jafnan sínu fram, hvernig sem öðrum féllst á. 
Með þessu móti safnaði hann ekki fé, því heldur 
sem hann var örlátur við alla, gestrisinn og góð- 
vildarsamur. það var hans mesta yndi að gjöra 
aumum gott, því hann gat ekkert aumt séð; var 
það því einatt, að hann valdi heldur þann kost, að 
þarfnast sjálfur einhvers, heldur en sjá aðra fara 
synjandi, sem þörfnuðust hins sama, enda var hægt 
að fylla þarfir hans, því hann var hinn sparsamasti 


1) Hús sem fyrir nokkru er byggt á Vesturlandi á líkan 
hátt, eins og hann hafði hugsað sér að byggja kirkjur, 
sýnir enn fremur, að það er ekki ógjörningur til sveita 
á Íslandi. 


28 


maður í aðbúnaði og klæðaburði, og hafði óbeit á 
glíngri og prjáli þessarar aldar. Hann var einhver 
hinn samvizkusamasti maður í öllu, og það jafnvel 
Í smámunum. Embætti sitt rækti hann því jafnan 
með stökustu alúð, og vildi verja til þess fé og 
fjörvi , að hvað eina væri sem bezt af hendi leyst. 
Í öllum viðskiptum við aðra var hann því hinn 
hreinskiptnasti maður, og kom hvervetna fram með 
einlægni og frómlyndi í smáu og stóru.  Vélabrögð 
og hrekki eða slægvizku gat hann því sízt af öllu 
varast hjá þeim er töluðu annað í eyru en á bak, 
því hann þekkti það ekki í sínu fari. Blíður var 
hann í skapi og jafnan hinn glaðasti, fjörmikill á 
hinum ýngri árum, og nokkuð bráðlyndur þegar 
hann mætti mótgjörðum, en jafnan hinn sáttgjarnasti 
og friðsamasti maður, því það var fráleitt honum 
að gjöra á annara hluta, eða áseilast nokkurn mann 
vísvitandi; því lét hann optast heldur eptir sinn 
rétt, en leita hans með þrasi eða illdeilum, þar- 
eð hann vildi sízt af öllu eiga í deilum; vogum 
vér því að segja, að hann hafi verið hugljúfi allra 
góðra manna, en sigrað suma af hinum með góðu. 

Eins og Jón prófastur Gíslason var hinn vand- 
aðasti maður í öllu dagfari, svo var hann einnig 
hinn guðhræddasti. það var ekki hræsni eða yfir- 
skyn, heldur innileg trú og staðföst von, sem ávalt 
bjó í sálu hans leynt og ljóst. Bréf hans og dag- 


29 


bækur ' sýna það ljóslega, og margar þær ráð- 
stafanir sem hann gjörði í leyni til að efla hið 
góða, sýna, að það sem hann einnig opinberlega 
gjörði gott, var komið fra hjartanu ?. Einsog líka 


1) Minnisblöð hefir hann daglega skrifað til hins seinasta 


mánaðar sem hann lifði, og sýna þau alstaðar ljóslega 

hans trúarsterku og guðhræðdu sálu, því heldur sem 

þessháttar blöð bera með sér, að þau áttu ekki að 
koma neinum fyrir sjónir, og gátu því ekki skrifuð verið 

í fordildar skyni. 

Vér setjum hér „Testamenti“, er hann hefir skrifað í 

Hvammi 14. Septbr. 1829, það lýsir manninum nokkuð 

og kemur heim við sögu vora hér á undan: 

1) Tilskipa eg óumbreytanlega — ef eg dey hér í 
Hvammi eða verð híngað fluttur til greftrunar, — 
legstað við hægri síðu, þegar gengið er inn í garð- 
inn um hliðið sem til staðarins veit, út við garðinn 
innan gamallra grundvallarsteina hans, og þar sé 
síðan yfirgert sterklegt af grjóti. Líkkistan óska eg 
væri viðhafnarlaus, en sterk og trúlega smíðuð. Út- 
för min sé fyrir utan alla viðhöfn, engin líkræða 
eða líkprödikun. Presturinn til líksaungs sé sá fátæk- 
asti í höraðinu og fái ómakslaun fjórar speciur eður 
þeirra virði. Líkmenn sex ærlegir dándismenn sveit- 
arinnar af mér óútnefndir, og hafi hver fyrir sitt 
ómak eina speciu eður hennar fullt andvirði. Ef fátækir 
kynni að koma minn greftrunardag, vil eg þeim só 
gjörður góður greiði og fylgi líki til grafar. 

2) Konu mína hjartkæra Sæunni Einarsdóttur fel eg fyrst 
og fremst guði á hendur, og þarnæst réttvisum há- 
yfirvöldum, að hún fyrir þeirra tilhlutun haldi sínu 
náðarári, það er að skilja þeim hluta inntekta 
brauðsins sem eg nú hefi; en kapelláninn því sem hann 


30 


prófastur sira Einar Sæm. Einarsen fór þar um 


. 


sönnum orðum í sinni snotru líkræðu við jarðarför 
hans að Breiðabólstað 4. dag Martsmán. 1854. 


3) 


á 


5) 


6) 


7) 


haft hefir, unz brauðið er veitt; en þareptir tíunda 
parti í skileyri af allri prestakallsins vissu inntekt, 
og öllum öðrum fríheitum sem allranáðugasta Rescr. 
af 5. Juni 1750 tilgreinir. 

Áskil eg að kona mín, sem með staðfestu gjafabréfi 
hefir testamenterað mér og börnum mínum sína fjár- 
muni, mætti óáreitt af þessum sínum stjúpbörnum og 
þeirra svaramönnum behalda okkar sameiginlegu 
litlu fjármunum föstum og lausum. 

Ætla eg til að ekkjan Anna Magnúsdóttir, sem hefir 
okkur með trú og dygð þjónað, skili ekki við 
konu mina meðan þær lifa báðar, einsog nefnd ekkja 
hefir mör heitið; en þar í móti vona eg, að þeir 
æruríkustu af minum erfingjum meðan hún lifir og 
þarf á að halda, annist hana. 

Áskil, að börn mín sem nú lifa annist Guðrúnu Jóns- 
dóttur, sem lengi og vel fóstra minum sál. þjónaði, 
eptir minn dag, og láti henni ekki miður líða en 
meðan eg var heill á hófi. 

Það flýtur af sjálfu sér, að kona min — siti hún í 
óskiptu búi — svarar til allra fullsannaðra vitaskulda, 
og ver þartil angurlaust okkar sameiginlegu litlu 
fjármunum; og 1 

Þar eg hefi ekki — þó á þurfi að halda — útnefnt 
henni nokkurn svaramann, þá ætla eg til hún sjálf 
ráði því, hver hann verði, sannfærður um það, að 
allir góðir og dygðstundandi menn muni vel reynast 
slíkri konu, hvað eg líka að lyktum bið Guð almátt- 
ugan þeim að endurgjalda." 


uuu 


